





ዓኘተ በብዙ አግጣጫ ያሳ'ዝናቸው ነበር ። 
የታላቅ ወንድማቸውን ልጅ ራስ ጉግሣን ለ 
ምኒሊክ ልጅ ለወ/ሮ ዘውዲቱ()ነግሥት) ባል 
እንዲሆኑ የዶረጉትም በል ያጡት? ዙፋን 
በቤተስብ ለማግኘት እንደሆነ ይገነምመታል። 
አንድ ቀን ከስም የተሠራች አራስ ቆንዬዬ 
ልጅ (አሻንጉሊት) አቅፈው አለቃ ገብረ 
ሃናን ያስጠራሉ ። «ለአምላክ አይሣነው ልጅ 
ወለድሁ እኮ አለቃ» ይላሉ እቴጌ ። አለቃም 
ቀበል አድርገው «ልጅ በመውለድዎ እደሰ 
ታለሁ። ይሁንና የንጉሥ ልጅ ነችና እንዳት 
ቀብጥ ፥ እንዳትቀልጥ ይጠንቀቁ» አሊቸው። 
ኋላ ቀር በሆነው አስተሳስባችን ጐጃሜ 
« ሰው ይበላል» ይባል ነበር--ድሮ ። 
ራስ ኃይሉና ደጃች ባልቻ በጣም ይዋደዱ 
ነበር ። ራስ ጐጃሜ ናቸው ። ባልቻ «ኃይሉ 
ለምን ትኩር ብለህ ታየኛለህ ? ልትበላኝ 
ነው እንዴ ?!» ማለት ። ራስ መለስ አድር 
ገው ኗዩማን እንደዴባረከህ አውቂ እበላሃለሁ»ህ 
ማን እንደባረከህ--» ያሉት ፤ ባልቻ በስ 
ለት ጉዳት የደረስበት አካል ያላቸው መሆ 
ኑን ለመንካት ነበር ። 
አንዲት ደስ የምትል የአኤሮፕላን አስ 
ትናጋጅ ከጡቷ ላይ የአኤሮፕላኑን ምስል 
አድርጋለች ። አንድ ተሳፋሪ ትኩር ብሎ 
እየተመለከተ ውበቷን ያደንቃል ። እሷም 
የአኤሮፕላኑን ምስል የሚያደንቅ መስሏት 
ቀረብ ብላ «ይህ ጀት ቆንጆ አይደለም? የተ 
ጳፈርንበት እኮ ነው» አለችው ። ተሳፋሪ 
መለስ አድርጐ «አኤሮፕላኑም ቆንጆ ነው፤ 
ይበልጥ የወደድሁት የአኤሮፕላን ማረፊያ 
ውን ነውኦ8 = 
ስድስተኛ ክፍል የሚማር ልጅ አባቱን 
«የማውቀውን የሂሳብ ስልት ልንገርህ » 
እያለ ያስቸግራል ። መሃይምነት በሰፈነበት 
ቤተሰብ ያ ልጅ እንደሊቅ እየሆነ ይኮፈሳል። 
«አባባ አሁን የምነግርህ የሂሳብ ዓይነት ፕሮ 
ብሌም ይባላል ። ለምሳሌ ከጓሮህ 24 አንበ 
ጣዎችና ፪2 አሞሮች አሉ ። 24 አንበጣዎች 
ለ12ቱ አሞሮች ስንት ስንት ሊደርሳቸው 
ይችላል? » 
በሳቅ ልባቸው ፍርስ ያለው አባት «ይህ 
ንን ነው የምትማሩት ? ደግሞ 24 አንበጣ 
ለ12 አሞራ አካፍል--ስንት ይደርሳል ይለ 
ኛል--እንዳለቃቀሙ ነው ። አንዱ አሞራ 
ሁለት ሶስት ይደርሰዋል ፤ ሌላው ምንም አያ 
ገኝ ፣አውራጅ ሠርቼ ማዕድ ዘርግቼ አንበጣ 
ጳአሞራ የማከፋፍል ሥራ ፈት አይደለሁ 'ም፤፥ 
ሌላ አምጣ» አሉት። - 
ሴትዮዋ የአባቷን «ሙት ዓመት» ለማ 
ውጣት ጋን ጠላ ጠምቃ ደጀ ሰላም ወስዳ 


ስኔ 1975 


ለች 8 ጠላው ጦሃ በዝጉቶበ.ኮል » ክካህናቱ 
በልዳችው የታጋታወቱ፥1ገ  ኮነሱና ከመረገ4ዛ 
በኣላ «ለመሆኑ ይህን አህል ውሃ የደረግሽ 
አንቺ ነሽ» ይሏታል ፣ «አም አባቴ ቀን አጥ 
የነ ነው ጠላው ውሃ የሆነብኝ» ትላለች። 


6ከአንድ ዓመት የበለጠ ጊዜ አንሰጥ» ብለ 
ዋት ሄዱ 

አያሆ አለከእና አያ ብርሃኑ የምር 
ነበሩ * ሁሀሁለዞም ሽጉጥ ከነጮሉ ጥይት አላ 
ቸው ። አዳል ቀደም ብለው ሽጉጣቸውን 
1500 ብር ሸጠው መቼም የጠጅ ነገር ሞታ 
ቸው ነው እየመዘዙ ዓመት ጮሉ ጠጅ ሲ 
ጠጡ ከርመዋል ። ብርሃኑ ደግሞ በደረሰባ 
ቸው ብስጭት ሽጉጣቸውን ጠጥተው ይሞ 
ታሉ ። ይህ መርዶ ለአዳል ይደርሳል። «ወን 
ድሜን ወንድሜን ምን አገኘው ? ምን ሆኖ 
ሞተ» እያሉ እየጠያየቁ ያለቅሳሉ ። «ሽጉ 
ጣቸውን ጠጥተው» አሏቸው። «አረ በለብ 
ቃው እየሱስ ! እኔ ዓመት ሙሉ የጠጣሁትን 
ሽጉጥ እሱ በደቂቃ ጠጣው» ብለው ለቅሷ 
ቸውን ቀጠሉ ። 

ስለመጠጥ ከተነሳ አንድ የታወቀ ጠጭ 
ልጃቸውን ዳሩና ለመጀመሪያ ጊዜ ከቤት 
ሳይወጡ ይውላሉ። እንግዳ ሲሸኙ ሲተበሉ። 
ከውጭ በገንዘብ የሚገዙትን ከቤት በነፃ 
ስላገኙ ያለመጠን ጠጡና ከምሽቱ አምስት 
ሰዓት ሲሆን «በሉ ደህና እደሩ መሄዴ ነው» 
ይላሉ ። ሚስትም ቤተሰብም ተሰብስቦ «ሲ 
መሽ ከቤት ወጥተው ወዴት ይሄዳሉ ?» ብ 
ለው ይገላግላሉ ። «አረ ተውኝ እኔ ካመሸሁ 
በት ቤት አድሬ አላውቅም» ብለው እንግዳ 
ውን ሁሉ አሳቁት ። 

አሁንም መጠጥ ከተነሣ በአልኮል ምክ 
ንያት የሆድ ዕቃቸው የታመመባቸው ሰው 
ሐኪም ቤት ሄደው ይመረመራሉ ። «ጨጓ 
ራህ ጉበትህ የሐሞት ከረጢትህ በሙሉ ተበ 
ላሽቷል» ይባላሉ ። «ሕኪም እንዲያው በጠ 
ቅላላው ዱለትህ ተበላሽቷል» አትለኝም 
ብለው አሳቋቸው ። 

ደመወዝን በቅድሚያ ተበድሮ በመው 
ሰድ ቀዳሚ የሆነ ሰው በመ/ቤታችን የሚ 
ሞላ ፎርም መጣና መሙላት ጀመረ።«6የቅ 
ርብ ተጠሪህ-፦-ስልክ ቁጥር?»ከሚለው ላይ 
«የቅርብ ተጠሪዬ ሞዴል ፪፳ ስልክ ቁጥር 
ሂሳብ ክፍልን ይጠይቁ» ብሎ ሞላ ። 

ይህ ሰው በመ/ቤታችን በጣም ቀልደኛ 
ነው። በትርፍ ጊዜውም ካርታ ይጫወታል። 
አንድ ጊዜ ከጓደኛው ጋር ሲጫወት አንድ 
ዓይኑ የፈሰሰ ሰው መጥቶ ከጓደኛው አጠ 
ገብ ተቀመጠ።ለካ ያሰው የጓደኛው የሚስቱ 
ወንድም ኖሮአል ። እየመከረ--መንገድ እየ 


ንደ! ና "ሞገ 





«ብ1ታል ፡ 
በይቁተ ሰዎች «አረ ተውኝ ጓደኛዬ በጻ 
ይኑ ጩረሰኝ» ብላል ፣ 
የድሮ የሥ”ንዶር አስተዳዳፅፊ ካህናት ጠር 
ተው ድል ያለ ድግስ ያበላሉ ፤ ያጠጣለ 
አባ በላይ ከትምህርቱ እምብዛም ሆነው በን 
ግግር አዋቂነትና በመኮፈስ ገዥዎቹ ይወዷ. 
ፐዋል ። ታዲያ ሁልጊዜ ከሊቃውንቱ በላይ 
ይቀመጣሉ ። አስተዳዳሪው እየዞሩ ብሉልኝ 
ጠጡልኝ ሲሉ ስለድግሱ አንዱን ሊቅ ይጠ 
ይቋቸዋል ። «ድግሱሰ ማለፊያ ነበር፤ ታዲያ 
ምን ይሆናል መሃይምን በላይ ! እኛ ሊቃው 
ንቱ ከታች ተቀምጠን አዝነናል » አሏቸወ።ዖሦ 
አለቃ ክንፉና አለቃ ልሣኑ ተጣልተ 
ሲታረቁ የተባለውስ ? የከረረ ጠብ ጥጣል 
ተው «ይቅር በንተ እዝጌር» ሲባል እርቀ 
ሰላም ሲወርድ ቄሱ ያሳርጋሉ ። «በሁለት 
ጓዶኛሞች መካክል የገባ ሰይጣን ክንፉ ይር 
ገፍ» ሲሉ አለቃ ክንፉ ሰምተውሩ ምን 
ክንፉ ብቻ ! «አረ ልሣኑም ይዘጋ» አሉ ። 
አንዲት የቤት ሠራተኛ ቅቤውንም ምኑ 
ንም እየሠራረቀች ታዳፋለች ። አንድ ቀን 
ሥጋ ሰርቃ በቢላዋ እየቆረጠች ስትበላ የ 
ሠላ ቢላዋ አመልካች ጣቷን ቆረጣት።=«እሜ 
ትዬዩ ሥጋ ስከትፍ ሌባ ጣቴን ቢላዋ ቆረጠ 
ኝ» አለች። «ምን ደህና ጣት አለሽና ይቺን 
አንዷን ብቻ ሌባ ጣት ትያታለሽ» አሏች ። 
ሰውየው ክቤቱ ሲገባ ሰታቴ ውስጥ ያለ 
ውን ወጥ መላስ ይወዳል ። ይልሳል--ይል 
ሳል፦- ሚስት አይታ ተመልክታ ከሉ ጋር 
አልኖርም ትላለች።ሽማግሌዎች ተጠሩ ። 
እሷ ቅሬታዋን በምሥጢር ነገረች ። እሱ 
ዶግሞ ሚስቱን እንደሚወዳት በጣም እንዶ 
ሚያስብላት እየለፈለፈ ተናገረ ። ለሽማግሌ 
ዎቹም ፋታ አልሰጥ አለ ። በጣም ለፈለፈ። 
ከሽማግሌዎቹ አንዱ «ይህ ልፍለፋህን አሳ 
ርፍ ፤ መላስሀንም ተው» ብለው ጣል አድ 
ርገውበት ሄዱ። 

«የተሠራን ኃጢአት እግዜር ይፍታ» እየ 
ተባለ በየቦታው ስለሚጸለይልኝ እኔ አልኮ 
ነንም» አሉ አቶ ትሠራ ለጓደኛቸው ። ጓደ 
ኛቸውም መልሰው «ምን ያህል ኃጢአት 
ብትሠራ ነው ያገር ቄስ ሁሉ ስምህን ሲያ 
ነሳ የሚውለው ?» አሉአቸው ። 

«ባለበግ ዋጋውን ተናገር» ገዥ ። 

«አምስት ብር ነው ጮማ ነው» ሻጭ ። 

«አይ ! በዛ ባምስት ብርማ አህያ አልገ 

ዛም እንዴ )ኮ 

«የሚጥምዎን የሚያውቁ እርስዎ ነዎት» 

ወደ ገጽ 22 ዞሯል 


የካቲት :: ፓ 






.ፒፐዣ አካባቢ እነ ደብሪቱ ፤እነ ሙላቷ ፤ « ቡዚ 


ከገጽ 5 የዞሪ 

ይህን የመሳሰለውም ውይይት ነበር ፤ 
| ባለቤት ለምንጣፍ የሰጡኝ አጐዛ አል 
| በቃኝም» ይላል እንግዳ ካረፈበት ቤት። 

| ፳እንግዳ እሱን በፊት ጨርስና ይጨመር 
|ልሀል» ማለት ባለቤት ። 

| ሙሽሪት ራትሽ እኮ ነው ፤ በደንብ ብይ 
|እንጂ» ይላል ሚዜ ሲያየሽሚጥጥ ። የሙሽ 
| ራዋስ አጐራረስ ሌላ ነበር ፣ ሙሽረትም እው 










|ለት ። ሚዜ ተለብ እድርጐ «እንግዲያ አታ 
| ላምጭም እሳ» አላት ። 

| አንዳንድ የቆሎ ተማሪ ትምህርቱን ሲጨ 
|ርስ ወይም አካባቢው አልስማማው ሲል 







| የሚሄድ ። በዚሁ ልምድ መሠረት ተማሪ 
|ዎች የጐጆአቸውን ጣሪያ ሰንበሌጡን እየ 
|ገፈፉ ሲጥሉ መምህር ይመለከታሉ «ምነዋ 
| ተማሪዎች ! ጐጆ ታፈርሳላችሁሳ» ይሏቸ 
» |ዋል ። ተማሪዎች መለስ አድርገው «አያ 
ው | ስቡ የኔታ ፥ ነገ ልንከድን ነው» አሏቸው ። 
በ | ኣቶ ማንደፍሮ የሰው ሴት ማማገጥ ይወ 
ት |ዳሉ ። ታዲያ ከጐረቤታቸው አጠገብ ተመ 
 |ሳሳይ ተግባር መፈጸማቸውን ባል ያውቃሉ። 
የ | አጥር ሲያሳጥሩ በአቶ ማንደፍሮ አጥር በ 
ች [| ኩል ያለ ቀዳዳ በደንብ አልታጠረም። አጣ 
|ሪዎቼም «ጌቶች ይህንንም እንጠር እንጂ» 
| ቢላቸው «ግድየለም በዚህ ማንደፍሮ ይገ 
| ባል !» ብለው ጣል አደረጉባቸው ። 

| «ወንድሜ ሰውገድሎሲሄድ አለትላለት! 
ሚ [እሰይ ለወንድሜ ደመና ሆነለት» አለች የጐ 


5ላ ]|ጃም ወይዘሮ የወንድሟ ሰው ገድሎ መሸ 


ያባል። 


በቋንቋ ተጫወትበት-.-› 


ፈት በጣም ስለጨነቃት ። የማች 
ይህን ሰምታ ፤ 

«እንዲህ አይባልም ሰማዩ ጠቋቁሯል ፤ 

ይዘገይ እንጂ ደመናን ይቀራል ?» 
ብላ ለሕብሩ ግጥም ሕብራዊ መልስ ሰጠች። 

በአማርኛ ተጫወትበት እንጂ አይጫወት 
ብህ የሚባል ዘዬ አለ።እንዲያው ገብስ ገብ 
ሱን ቅርፊት ቅርፊቱን በግልጥ ተነጋገርን 
እንጂ እመራመረዋለሁ ካልህ ለመመራመር 
የሚያበቃ ልምድ ከሌለህ ራስህ ባመጣኸው 
ሙግት ትረታለህ ማለት ነው ። እንዲያውም 
በዚህ ዓምድ ሊገለጡ የማይችሉ የቅኔ ውበ 
ታቸው ግን ማራኪ የሆኑ የትውፊት ዘዬዎች 
በብዛት ነበሩ። 


ስለዚህ ፤ ጠቃሚ ለቋንቋ እድገት ድጋፍ 
የሚሆኑ ብዙ ንግግሮች ብዙ የሕብርና የው 


ስጠ ወይራ ዘይቤዎች ሞልተዋል ። እኒህ 
ዓይነቶች ለማኅተም ቀርበው ለጥራዝ በቅ 
ተው በአይኔ ባላይም ከዚህ የበለጡ በየጓ 
ዳው በየማጀቱ ስላሉ የሚሰበሰቡበት ጊዜው 
አሁን ይመስለኛል ። ከቅኔነቴ ላይ እምብ 
ዛም ባንጣጣምም ፈረንጆች የራሳቸውን 
ትውፊታዊ ዘይቤዎች ሰብስበው ማሳተም 
ልምዳቸው ነው ። ስለዚህ ችሎታው (በእ 
ውቀትም በማቴሪያልም ሊሆን ይችላል ) 
ጊዜው ያላቸው ሰዎች በሕይወት ያሉ አበው 
የመቃብር ቤታቸውን በር ከመዝጋታቸው 
በፊት እየጠየቁ ቢሰበሰቡ እጅግ ጠቃሚ 
መሆኑን ልጠቁም እፈልጋለሁ ። ባንባቢ 
ዘንድ ተቀባይነትም ካለው እኔም አልፎ 
አልፎ እሞነጫጭራለሁ ። 


ሰኔ 1975 


እህት 





